
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world by JSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



280 THE CAMBRO-BRITON. 

■ i ■ i ' 

Ar ladd ladd llachar, ar bar beri, 

Ar flwyr ffwyr ffyrsgawd, ar fawdd foddi ; 

A Menai heb drai o drallanw gwaedryar, 

A Uiw gwyar gwyr yn heli, 
A llurygawr glas a gloes trychni, 
A thrychion yn dudd rhag rheiddrudd ri. 
O ddygyfor Lloegr, a dygyfrang a hi, 
Ac eu dygyfwrw yn astrusi, 

Y dygyfod clod cleddyf difri; 

Yn saith ugain iaith wy faith foli. 

PENNILLION. 

XXXIX. 

Da ydyw'r gwaith, rhaid d'we'yd y gwir, 
Ar fryniau Sir Meirionydd ; 
Golwg oer o'r gwaela gawn, 
Mae hi etto yn Hawn llawenydd : 
Pwy ddysgwyliai canai'r gog 
Mewn mawnog yn y mynydd ? 

XL. 

Y saw), a feio arnaf, bered, 
Heb fai arno nac arbeded : 

Y sawl ynt dan eu beiau beunydd, 
Fe eill y rheini fod yn llonydd. 

XL I. 

Tro dy wyneb attai 'n union, 
Gyd a 'r wyneb trody galon, 
Gyd a 'r galon tro d'ewyllys, 
Ystyria beth wrth garwr clwyfus. 

XLII. 

Lawer gwaith a bu fy mwriad 
Gael telynor immi'n gariad, 
Gan felysed swn y tannau 
Gyd a 'r hwyr a chyd a 'r borau. 

ENGLYNION. 

I Gaer Gai a losgid gan wyr Cromwell. 

Caer Gai nid difai fu gwaith tan arnad, 

Oernych wyd yr awrhon ; 
Caer aethost i' m car weithian ; 

Caer Gai He bu cywir gan. 



